Swalah ya msafiri 


Msafiri ameruhusiwa na Sheria kupunguza Swala za rakaa nne-nne (Adhuhuri, Alasiri na isha) kuzifanya 
rakaa mbili-mbili, pia kukusanya Swala ya Adhuhuri pamoja na Alasiri na ya Magharibi pamoja na Isha, 
kwa neno la Mwenyezi Mungu, Aliyetukuka: {Na mkisafiri kwenye safari, si makosa kwenu nyinyi 
kufupisha Swala, mkiogopa kufitiniwa na makafiri, kwani makafiri kwenu nyinyi ni maadui walio wazi} [4: 
101 ] 


Na kwa hadithi iliyothubutu kutoka kwa Anas bin Malik t kwamba alisema: (Tulitoka pamoja na Mtume 
wa Mwenyezi Mungu H kutoka Madina hadi Makka, na akawa akatuswalisha rakaa mbili-mbili mpaka 
tukarudi) [Imepokewa na Nasai.]. 

https://www.al-feqh.com/sw/swala-ya-wenye-nyudhuru-wasiojiweza 




